YR ADDFWYN LU. 


Canwn gyda'r Athraw cu, 

** Gwyn eu byd yr addfwyn lu : 
Eiddynt hwy y ddaear fawr ”': 
Er pob dunos, tyr y wawr. 


Byrdwn—Addfwyn ydyw lesu Grist ; 
Ef yw popeth enaid trist,— 
Yraddfwynaf yn y byd ; 

Eto, bïau'r byd i gyd. 
Addfwyn galon, addfwyn air, 
Addfwyn fywyd Mawrfab Mair, 
Addfwyn “* Aberth Pen y Bryn,” — 
Pwy na chana byth am hyn ? 
Addfwyn ydyw gwynt y De 
Ddena'r Haf i wlad a thre',— 
Addfwyn ydyw'r wawrwen dlos 
Etifedda deyrnas nos. 


Er mor ddistaw-fain eu llais, 
Llais yr addfwyn wrendy Trais : 
Er heb gnawdol arfau'r byd, 
Etifeddant ef i gyd. 

Nerthol yw milwriaeth ffydd : 
Cariad Crist a gaiff y dydd ; 
Rhaid i'r addîwyn gydag Ef 
Etifeddu dae'r a Nef. 

Arwr dewraf truan oes 
Ydyw'r gwr a ddyco'i groes : 
Ar Galfaria cariad drud 

Fyth mae etifeddu'r byd. 


Er i gas am lawer oes 

Hoelio'r addfwyn ar ei groes, 

Eto'r ddaear, yn ei bryd, / 
Etifedda: caned byd. Ifano. 





